mr \ ê: \ — .y. w 1 

AJon Iechydwriaeth 


^jr IV ü 5 

NEU, 

SYLWIAD B YRR 

AR Y RHAN GYNTAF 
o’a 

BEDWARYDD ADNOU* 

o’r 

CHWECHFED A DEUGAIN 

S A L M, 

MEV« fîorpd c 

G A N. 

—-—o-- 

Ymae afon } a'i jfrydìau a lawtnhant ddinas Dduw* 
Dafyb f. 

---O-— 

.14. 1 

CAERFYRDDIN .* 

árgrapkwyd gan IOAN EVANSf A 

y-yRìpiu ~ ' » »■ 1798» 

î 1 Y' 









Afon lechydwriaeth Grâs ? &c 


D UWs OS rho’eft ddawn i ganu, 
Rho etto nerth a grym, 
Goleua neall tywyll, 

Onid ê ni ailai ddim; 

I ganu am yr afon 

Rinweddol, hardd ei lliw, 

’R hon fydd â’i ífrydiau’n addas 
I loni dinas Dduw. 

2 Mae Dafydd yn fôn am afon 
I olchi’r brwnt yn lân, 

Mae wedi canu am dani, 

Fwyn gu nefolaidd gân 
Mae’n well nâ dwr Silöam , 

Gwell nâ’r Iorddonen fy ! 

Yn golchi Naaman glwyfus, 
Mae’n well nâ Cedron ddu. 

3 ’Dyw Niger Rhein a Daniêb, 

Neu Po fy’n Italy, 

I haeddu ei chyffelybu, 

Un gronyn atti hi; 

’Dyw Abana a Pharpar , 

Amaafon lydan fawr, 

Ond nentydd bach wnaeth Iefu, 
At ddi-fychedu’r llawr. 

4 ’Dyw^’r môr nâ’r hên Iorddoneli, 
A orfu dr.oi yn ol, 

Ddim iddi ei chydmaru, 

Mae hon o bôl î bôl, 

A t 






A*i hyd o drag’wyddoldeb,. 

I drag'wyddoldeb maith, 

Na fedr neb fynegu, 

Un tafödj liwyth, nac iaitíh. 
g O dewch i’r dyfroedd taweî, 

I drachtio o’r afon bêr, 

Sy wedi tarddu allan, 

Y mhell tu hwnt i'r fêr; 
Mae’n ddifglair fel ý gri'íial, 

A hormo wclodd/ö’n, 

Y T n tarddu maes yn rhyfedd, 
Tan orfedd Duw a’r O’n. 

6 Cariad a hyfrydwch, 

Oedd ei henw cyntaf gid, 
Oedd gvd â meibion dynion 
Ymhell cyn feilio’r byd; 
Ond pan y daeth hi lifo 
Dros wyneb daear las, 

Fe’i gelwir lechydẁriaeth, 

A hyfryd afon grâs. 

*j Mae’n fefyll yn ei chanol, 

A hefyd ar bob liaw, 
Rinweddol Bren y Bywyd, 

Tu yma a thu draw ; 

Yn llawn o ffrwythau hefyd, 

A iechyd yn ei ddail; 
Trugaredd a maddeuant, 

Holi haeddiant Adda’r ail. 

8 Mae hon ä’i ffrydiau gloyw 
Yn rhedeg yn y bla’n, 

’R hên addewidion hyfryd, 

A doniau’r Yfpryd Glân; 
Dechreuodd ffrydío yn Eden, 
Paeth yno ei changen hardd, 
Fe olchwyd Adda ynteu, 

Yn foreu yn yr ardd. 


“ ' ' / f '~ T: ' •' X % & 


7 

. , 5 } 

- . 1 1 i| 

! 

* Waeth bod yr afbn yma, 

Yn golchi’r brwnt yn lân, 


íaeth Abd i offrymmu 

Gen, 4. 8. 


Blaen ffrwyth ei. ddefaid mân 
Fe’i cannwyd yntcu ynddi, 

Mor wynn a’r lliain main, 

Er dioddef angeu digllön. 

Á 


Dan ddwylo creulon Cain. . 

j : ; 


10 A hwythau’r hên ferthyron. 


:ì f 

Fu’n ffyddlon yma i gyd, 

1 


Yn dioddef dan frenhinoedd 

■ ' ' * . 1 j 

? 

Ac ymerawdwyr byd 5 
Amrywiol boenau chwerw, 

A’u llofgi yn ulw mân. 

Âct. 4. aê. , 

■ ' ■ ! Í 1 


Ond dwr o’r afon yma, 

A doryff rym y tan. 

L 


11 Ca’dd Enoch, Abra’m , JJaac, 

A Jacob gyd â hwy. 

Gen. 5. 24, |j 

„ , I , 


A Noah yr hên bregethwr, 

A mìloedd maith a mwy; 

2 Pedr 2. 5. f |M| 


Ca’dd Dafydd a Jeremiah , 

I drachtio’r afon wen, 

: r 


A Job yn lle córnwydon, 

Job' %. y. ij : ! 


Ca’dd goron ar ei ben. 

[ 


12 Fe welodd yr hên Ezeciel . 

, 


Yr afon hon unwaith, 

Yn llanw De a Gogle’, 
Gorllewin Dwyrain faith; 
A’r pyfgod, maent mor amled, 

Eztc. 47. 13. j ] 

1 

' 

Yn nofio yno’n awr, 

1 A’r rheini’r un natturiaeth 

A phyfg y moroedd mawr. 



13 Fe welodd íjay’ r afon, 

EJay 27. 12. .. ; I 


Fe ganòdd am dani’n glir, 
A’i ffrydìau mawrion llydain, 
Mewn dyius aniaf dir; 

1 ä 

EJay 33,21, &c. 1 [1 


HÌ I 

!| 1 fl 

_h J_ _.. S 







( 6 


Hi olchodd fil o filoedd, 

Do, fel yr eira gwyn, 

Cyn iddi firydio allan 
Ar ben Calfaria fryn, 

14 Tu yma, ar lan yr afon, 

Mae dinas hardd ei rhyw, 

Yr enw fydd iddi’n gymmẅys, 
Yw fanftaidd egî wys Dduw; 
Marfiandeth mawr fy o’r ddinas, 
Trwy’r hên Boreas o’r, 

I dre’ Câerfalem newydd, 

Sy’r ochr draw i'r môr. 

15 Wel doed y Negroes duon 

Pr afon yn ddi-fraw, 

Hi golch hwy oiî yn wynion, 
Fel eira yn Salmort draw, 
Nawelirun bryeheuyn, 

Na mann, na fpottyn du, 

Yn gyrrimwys i ymddangos, 

O flaen yr orfédd fry. 

:6 Er iddi oichi miloèdd, 

Mai’n para’n loyw o hyd, 
Fc/beru rhinwedd ynddi 
Tra paro byd yn fyd ; 

A phan êl y greadigaeth - ■ 

I gyd yn ulw mân, 

Fe gana rhai yn groyw, 

Am yr afon loyw lân, 

1 Daw rhai o dir AJfyria 
í gael ei golchi’n wyn, 

Fe glywyff gwlad yr India , 

Arh ben Calfaria fryn ; 

Daw rhai fy’n wafgaredig, 

O dir yr Aipih i ma’s, 

I ganu’r gân drag’wyddol 
Am waredigol râs. 


Efay it 26, 

1 Cor. 3. 2, 

âalm 68. 14, 

Dat. 14. 
Dât. 22, 1. 

Mica .7. 12, 

Efay 27. ig. 


18 Daw 


mtmr 


( 7 ) 

,3 Daw plant afradlon adre% 

Er iddynt fod yn ffol, 

O wlad y Gadarcniaid , 

Saif ewin bach yn ol; 

Yn nhŷ eu tad maebara, Luc 15. 13 3 3 * 

Digonedd i bob gradd, 

A’r llo pafgedig hefyd 
Sydd yno wedi’i ladd, 
ig Cant wifgo dillad newydd, 

Heb arnynt fraw na phoèn, 

A hefyd gannu ei gynnau, Dat» 7. 14. 

Yn nwyfol waed yr Oen; 

Y pentewynion duon, 

Achubodd Iefu o’r tân, Zcc, 3. 2. 

Ar eu dyfodiad adre’, 

Telynau’r nef a gân, 

2® \Vel dyma’r hyfryd afon, 

Sy’n gyfon yn glanhau, 

Er i’r mab hyna ddigio, 

Rhaid etto lawenhau ; 15. 2, ©♦ 

O waith yr hwn fu farw, 

Drachefn ddaeth yn fyw î 
Ee fydd llawenydd cyfo.ri, 

Ymhlith angylion Duw. 

21 ’Does angel yn y nefoedd, 

Nac un rhyw feraph pûr, 

Heb ganu gyd â’r dyrfa, 

Am dyllau’r hoelion dûr ; . 

5 D aeth faint erioed i’r bywyd, 

A glywyd am dano fôn, 

Heb drachtio’r Iechydwriaeth, 

Bwrcafodd gwaed yr O’n, 
g2 Ni all babanod byeháin, 

Fu farw yn y bru, 

Cyn rhoi erioed anadliad, 

Ar wyneb daear ddu; 

I gael 








( 8 ), 

I gaeî eu cymmeradẃyo, 

Ond ar gyfammod gwell, 

A thrachtio o’r afon darddodd 
Yn nhrag’wyddoldeb pelU 
33 ’Does enw dan y nefoecjd, 

Nac un rhýw ddyfais bûr, 

A glywyd fôn am dani, 

Dros wyneb môr na thir"f 
I olchi’r Ethiop dua, 

Fel eira gwyn ei liw, 

Ond dwr o‘r afon darddodd 
O dan orfedd-faingc Duw. 

24 O’r dorf na? gellir rhifo, 

Sydd wedi cario’r dydd, 

Fu yma mewn caethiwed, 

Ond ’nawr â’u traed yn rhydd I 
Am rinwedd dwr yr afon, 

Yn canu uchel gaingc,' 

I Dduw a’r Oen yn rhyfedd, 

O fìaen yr órfedd-faingc. 

25 Anfeidrol yw’r gwahaniaetn, 

Sýdd’rhyngom'a’r nefol gôr, 
Nyni fy’n cael defynnau, 

A hwythau’n trachtìó’r môr; 
Ni fydd mewn ’ílormydd uchei, 

A rhyfel ar bob llaw, 

A fwn taranau yma, 

Ond Ilais teiynau draw. 


n IWEDD' 




